























*s*®*&- 






M V Æ Ð I, 


sungin við 


$ 


GLEÐLLEIR 


r 

i 



Iteylijavílmr skóla, 


20. — 22. desemberm. 


1849 . 



v O 


/' 






ÝH> 

























Haustvísu 


lióan í flokkuni flýgur, 
fjarlægist sumar ból — 
fyrri og fyrri hnigur 
fögur aft djúpi sól. 

Sumarsins sæli ylur 
svalauíga storma flýr, 
blásnu í fjalli bylur 
bálvindur eigi hlýr. 

Sumar blóm höfði halla 
hnípin í fjalla klauf, 
fölnuð til ? jarðar falla 
fríðustu [bjarkar. lauf* 

Haustið ber fljótt að höndum, 
hraðfara timinn er — 
tímans i straumi stöndum, 
sterklega sem oss ber! 






Gleftji f)ví hinn f)ann getur, 
gefi f)eim styrk er má, 
liausti því víkur vetur 
von bráðar fallinn á. 

Vetrar þá hjúpur hvítur 
hvervetna sveipar land, 
og augað úti 5 ei lítur 
unaöar nema grand. 

Saman og inni una 
einhuga skulum vjer, 
minnast þess eins og niuna, 
margt hvað til gleði ber. 

Hvað sem oss ber að höndum, 
hugfallast látum ei — 
tímans í straumi stöndum, 
en stríðum á móti ei! 

Harmi þá stangast ströngum, 
stríðanda máttinn þver, 
í leik og sætum söngum 
sorginni drekkjum vjer. 





Umforeytiiigftn. 


Gleði öll, 

unaöar stuiul, 
óðum Í1}T, 
skuggi kær 

mörgum sinnum, |)á svífur á braut, 
svölun J>æga vor andi hlaut, 
í J)ví hann færðist fjær. :,: 

Huggun J)á) 
liuganum J)ví 
heimur tjer: 
fallvalt hvað 

kemur og fer, J)að er fjær oss og nær, 
fyrnist Jíetta, en bráðlega grær 
:,: rós í rósar stað. :,: 

Er J>ví ei ; : 

unaðar spell 
lokið leik 
ljúfum sjá, 

sama og sama J)ví sjónina lýr, 
svölun enga J)að liuganum býr, 

:,: er fer ei til nje frá. :,: 




Æ vill önd 
annaö og nýtt, 

-áfram ber 
gjörvallt líf; 

stendur ei neitt í stað, sem aö á 
stunda heimur, og skiptist þar á 
sorg og sæla ríf. :,: 

Framför öll, 
fagnaðar stoð, 
frelsis sól, 
menntun sæl — 

breytingu’ eflir og elur með sjer, 
eilíf framför því breytíngin er — 
:,: hopar villa 5 á liæl. 

Sannleik þann 
sjáum f)á vjer 
sjerhvað eitt 
birta, að 

breyting ein er í heiminum hjer, 
er hlýðir allt, og f)á líka vjer — 
:,: stendur f)að eitt í stað. :,: 




i 

Fyrir gleðileifeinn. 


Eins og elding sem ílýr, 

efta ilagrocM hýr 

öll er gleöi, þá daprast ei hún; 

skiilu’ ei dvali eöa dá, 

skulu’ ei deyföar ský grá 

dimmu vefja’ hennar ljósfögru brún. 

3>ar sem fagnaöar blær 
friöar anda sinn Ijær 
fæöir ellihrím sólvakin hlóm, 
fjör þar flýgur úr draum 
fram í háværan glaum, 
færist þögnin í drynjandi hljóm. 

) ' 






4 


Hjer býr glaumur og fjör? 

hjer býr glaðværðin ör, 

af oss hristir hún skammdegis blund; 

en hún flýr burt svo fljótt, 

felur glampa sinn skjótt, 

fjötri skoðun því hraðfleyga stund! 

Sjeuð velkomnir þjer, 
sem að kölluðum vjer, 
saklauss unaðar njótið oss hjá! 

Ljúfu launað er þá, 
megi leikheimur sjá 
Ijóma gleðina heyrendum á. 




5 


'JEptir glcOileiliiuit. 


gól fró lækki, lengist vetrar nætur, 
lemji vindar frosti kalda jörð, 
og vanti ylinn lifna sem að lætur 
litverp blóm, |)á æða veðrin hörð, 
deyr það sízt, sem allt af vermir ylur, 
árs á tíma hverjum blómgvað sjest; 
ef tijí vill, þá úti stormur bylur, 
inni getur þróazt nærri mest. 

Jví sá alla biti fær á huga 
himinborinn, yndis sólu frá, 
sem að veitir vonar ljós, ef buga 
votsöm tára ský, þá falla á; 
þau eru lika það, sem vekja tíðum 
þægust unaðs blóm í huga manns, 



6 


döggvuð, eins og lauf á blómknapp blíðum, 
blikar gleöin opt í sálu hans. 

Sá er munur samt, að ekki lýsir 
sama gleðiljósið allra hug; 
víst er jþað, að mjór er mikils vísir, 
margt er smátt, sem veiklar þrek og tlug; 
en ef harma skúra skýin þjóta, 
og skyggja 5 á gleði, verður bezta ráð, 
yndis stundar einnar þá að njóta, 
eyða hryggð, að minnsta kosti’ í bráð. 

Sú oss kallað hingaö saman hefur 

hugmynd: Gleðistund er margopt þörf. 

Allir þreyttir unna því, sem gefur 

unaðssama hvíld við lokin störf; 

svo, þá hvíldin aptur er á enda, 

* 

ánægðir til verka göngum vjer, 
þau sízt mega’ í iðjuleysi lenda, 
líf veit fyrst af hvíld þá starfað er. 

Meðan önnur lönd, sem líður betur, 
leikhús kóngleg stara hissa á, ' 
þetta landið lítið meira getur, 


7 


en látið rjett í heimahúsi sjá 
líking þess, sem unað mesta eykur, 
einkum fylgi list og snilli með; 
sýnishorn var þessi litli leikur, 
sem liðinn er og f)jer nú hafið sjeð. 

5jer, sem hafið heyrt á vora gleði, 
heilir njótið, margs þó áfátt sje, 
virðið alltjend viljann, fúsu geði 
vjer hann reyndum nú að láta 5 í tje! 
Skiljumst heilir! Ósk sú aldrei dvíni 
— ísland meðan ber af djúpum sæ—: 
Frá drottni sjálfum heill og heiður skíni 
húsi voru, landi’ og þessum bæ! 










* ■ 


T: -- r 






\ i- « « -r 










iV 


* • • r «. « r 

• * * • . * 








? 


• _ ♦ r< ?• ' 






r * 


•r . : 

, '55; 


» • » V • 

r t f 
•* - . 


,, •• 



* . ' 

/ • y • 


•• 



*t f •} •< 

i . 


r 




t 

• *« • 












? 1 















. • • « 

» * ■% • V* •'/• n ff-Tfl 7 , tl* * 

• ’* •** - * i * * • •. / *C»*. - i 
















• 





























4?s íslandssafn 









































*•- 






